
Nýjárskveðja. 


Nú er 4. árgangur blaðsins “Dagsbrún” á enda, og þökkum 
vér stuðningsmönnum bennar öllum fyrir styrk þann, er þeir haf'a 
léð henni, í'yrir baráttu þá og stríð, er þeir hafa átt í fyrir hana. 
Það er ekki hægt að koma nokkrum hlut í heiminum áfram nema 
með baráttu, og til þess að ryðja nýjum hugsunum og hugmyndum 
braut, þarf stöðugt, látlaust erflði og stríð. Það er ekki nóg að taka 
snarpa kviðu eitt sinn fyrir alt og leggja svo hendur í skaut og 
horfa á hvernig gengur. Þeir, sem svo hugsa, mega eins vel kasta 
frá sér allri hugsun um nokkra framför, þeir þurfa ekki að hugsa, 
að mál það vinni sigur, sem svo er farið með, þeir meiga eins vel 
kasta því á hylluna og iáta það verða þar ormsmogið og myglað. 
Augu manna þurfa einlægt að vera opin, hugurinn þarf einlægt að 
vera vakandi ef að sigurs skal vænta. 

Það þótti í fyrstu fífldirfska ein, þegar vér félausir lögðum út í 
það, að halda blaði út í þessa stefnu, fyrir 4 árum síðan. Menn 
héldu að það myndi undir eins fara um koll, og nógar voru hrak- 
spárnar á alla vegu. Við ofurefli var að eiga, þar sem móti var 
allur kyrkjuflokkurinn, en vér héldum að landar væru svo vel viti 
bornir, að þeir kynnu að meta það, svo drenglyndir, að 
þeir vildu hjálpa oss; og víst má segja það, að margur mað- 
urinn heflr staðið vel og heiðarlega með “Dagsbrún” alt til þessa> 
og vér vonum og treystum því, að þeir muni gjöra það framvegis. 

“Dagsbrún” hefir líka áunnið töluvert. Þó að ekkert sé annað- 





— 178 — 


talið henni til gildis, þó að alt sé að vettugi virt, sem hún hetir 
gjört í trúmálalegu tilliti, þá er þó eitt, sem aðaldreiverðurafhenni 
dregið, en það er það, að hún hefir vakið menn til að hugsa. Hún 
heflr gjört skilning manna skarpari í þeim efnum, sem hún hefir 
farið með, en áður. Og það er þó alla daga nokkuð. 

En hún hetir gjört meira. Iiún heíir lamið á vítistrúnni og 
djöflatrúnni gömlu, svo að ófreskjur þessar geta nú ekki lengur 
höfði haldið. Margur maðurinn var áður kvíðandi og hugsjúltur út 
af þessu. Á hanasænginni gjörði það menn órólega, að hugsa til 
þessa; í fullu fjöri urðu menn stundum vitskertir út af því, annað- 
hvort af því, að liugsa til þess að sjálfir þeir mundu lenda í “hinu 
veltandi dýki,” eða þá ættmenn og vinir þeirra. Þessa höfum vér 
nú næg dæmi. En nú er þessi forynja að sökkva í jörð niður. Dags- 
hrún heflr, um leið og hún verkaði þetta, tekið fyrir þrælsóttann í 
trúmálunum, sýnt hve hann er svívirðilegur og mönnum ósamhoð- 
inn, sýnt hve fáránlegt það var, að ætla, að þrælsóttinn gæti gjört 
nokkurn mann góðan eða hreinan í guðs augum. Dagshrún hefir, 
að vér hyggjum, sópað hinum hókstaflega innhlæstri hihlíunnar 
g'jörsamlega hurtu. Það má geta nærri, hvort að kyrkjumennirnir 
hefðu ekki reynt, að halda skildi fyrir honum, ef að þeir hefðu 
treyst sér til þess, en þeir hafa ekki gjört það, af þeirri einföldu á- 
stæðu, að þeir sá sér það ómögulegt. Og hver maður sem lesið hef- 
ir Dagsbrún með nokkurri eftirtekt, mun einnig sannfærðir um 
það, að þeim hefði aldrei getað lukkast það. Þeir hafa þagað við 
öllu því, sem Dagsbrún hefir sagt og ekki svarað einu orði, hvernig 
sem hún hefir tætt bókstafinn í sundur. 

En með því að eyðileggja hókstaflnn, heflr hún um leið rutt 
hurtu hinum ijótu og grimdarlegu hugmyndum um guð. Hún hefir 
komið vitinu fyrir menn, svo að þeir sæju það, að kærleikans guð á 
himnum gat þó ekki verið verri en mennirnir voru. Menn máttu 
þó ekki hugsa sér, að hann væri svo vondur, að hann fremdi glæpi 
þá, sem hver maður hefði verið hengdur fyrir, ef að hann hefði 
framið þá, svo sem að stela og ijúga, að myrða saklausar konur og 
hörn o. fl. Með þessu hefir siðferðishugmynd manna verið lyft á 
æðra og hærra stig. Um leið og guðshugmynd manna verður betri 
og mannúðlegri og kærleiksmeiri, þá verða einnig mennirnir betri 
og kærleiksmeiri. Það ætti hver maður að sjá, og það er þó ekki 
og getur ekki verið einskisvirði. 

Dagsbrún hefir tekið ofan í endurlausnar-kenninguna og sýnt, 
hvað blóðfórnin var heiðingleg, hvað endurlausnin er ranglát. Hún 
heflr sýnt, að blóðfórnin, fórn Krists, er leyfar af manna- og dýra- 



— 179 — 


blótum heiðing-ja. Hún hefi sýnt, hve mikið ranglæti það hefði 
verið af guði, að fara að slengja sök á saklausann, að það væri að 
umhverfa öllu réttlæti, að láta saklausan líða fyrir sekan, og hún 
hefir sýnt, hversu siðspillandi það er að kenna það, að menn geti 
sloppið frá hegningu fyrir illgjörðir sínar með því, að annar taki út 
alla hegninguna. Slíkt væri að ala og uppörfa menn til illmennsku 
og fúlmennsku. Og sannarlega hlýtui hver og einn að sjá það, að 
þegar skálkaskjólið er burtu numið, þá mundi það bæta menn, en 
ekki spilla þeim. 0g er það þó nokkurs virði. 

Dagsbrún heíir gjört menn fróðari. Hún hefir frætt menn um 
villurnar og mótsettningarnar í trúarbrögðunum, hún hefir frætt 
ménn um hugsanir margra heimsins mestu og beztu manna, hún 
hefir frætt menn um uppruna hinnar kristnu trúar, uppruna trúar 
Gyðinganna. Ilún er það eina rit á íslenzku máli, sem komið hefir 
með nokkuð í áttina til samanburðar á trúarbrögðum heimsins, og 
sannarlega verða menn ekki verri fyrir það, þó að þeir verði 
vitrari. 

Með þessu öllu hefir Dagsbrún gjört menn sjálfstæðari en áður^ 
sjálfstæðari að hugsa og skiija. Hún heíir losað liugsanina úr fjötr- 
um bókstafs og hjátrúar. En sé hugsanin í þeim fjötrum bundin, 
þá er hver maður andlega og siðferðislega lamaður. 

En það er ekki nóg með það, að hafa gjört þetta einu sinni. 
Það þarf að ítreka það aftur og aftur. Það þarf að halda mönnum 
vakandi. Til þess ættu menn að hugsa, og þeir, sem nokkuð virða 
þetta við Dagsbrún, þeir ættu að styðja hana og efia hana framveg- 
is. Hún er lesin, býst ég við, sjálfsagt af 1,000 manna, en þó getur 
hún naumlega borgað þennan 200 dollara kostnað fyrir pappír og 
prentun. Blaðið er ritað fyrir — ekki neitt. 

Já, kæru vinir, vér þökkum yður, sem með ráði og dáð hafið 
styrkt þessa stefnu, fyrir það, sem þér hafið unnið, en um leið verð- 
um vér að skora á yður, að halda áfram að vinna fyrir fjjálsri hugs- 
un, fyrir frjálsum trúbrögðum, fyrir veglegri guðshugmynd, fyrir 
eyðilegging hjátrúar og hindurvitna. Frelsið bræður vora og syst- 
ur úr fjötrunum með því, að vinna með oss og vinna af alefli. Ann- 
að dugar ekki. Vór megum ekki vera hálfvolgir þegar um jafn- 
mikilsvarðandi atriði er að ræða. TJtvegið oss nýja kaupendur; 
standið vel í skilum og fáið sem flesta til að lesa Dagsbrún. 

Þetta treystum vér, sem höldum Dagsbrún út, yður til að gjöra 
vér treystum yður til drengskapar, vér treystum yður til framlaga, 
vér treystum yður til aðstoðar og samvinnu. 



— 180 


Áð endingu óskum vér ölium vinum vorum gott og gleðilegt 
nýtt ár ; vér óskum .hinni frjálsu hugsun sigurs; vér óskum menn- 
ingunni þroskun, siðgæðinu eíiing og oss öiium vellíðan. 


ZÓROASTERS-TRÚ. 

Eftir Bundehesh bókunum. 

Fyrirlestur fluttur í Winnipeg 1893. 
Eftir séra M. J. Skaptason. 


Niðurl. 

Hinar eldri bækur Zend-Avesta, biblíu þeirra Parsanna, eru 
að miklu leyti bænir, syndajátningar og iðrunarsálmar. Eg hefl 
einu sinni áður komið með bæn úr Galha-bókinni, en ég get ekki 
stilt mig um að koma með hana aftur, hún er svo fögur. Hún er 
þannig: 

“Góðar eru hugsanir, gott er tal, og góð eru verk hins hreina 
Zarathustra. Með upplyftum höndum þrái ég þá gleði—hin hreinu 
verk hins heilaga anda, Mazda; — tilhneygingu til að fremja góð 
verk. Ég hefl falið Guði sálu mína, og ég ætla að kenna ]pað, sem 
hreint er, svo lengi sem ég get. Að eilífu vil ég halda fram lirein- 
leika hjartans og hugarfarsins. Kenn þú mér, Ahura-Mazda, af 
sjálfum þér, þig heíi ég hugsað að vegsama. 0 ! Mazda! sem hinn 
fyrsta, lofi. þig sála mín, þú skapari, sem hvílist, drottinn himna- 
anna! — drottinn hins góða ! Þú hinn fyrsti myndasmiður, sem 
fullgjörðir hið hreina og heilaga sköpunarverk. Ég vesama Ahura- 
Mazda, sem heflr skapað fénaðinn, skajiað vatnið og hin góðu tré, 
Ijóma jóssins, jarðarinnar og alls hins góða. Vér lofum og veg- 
sömum sálir hinna hreinu karla og kvenna — alt sem er fagurt og 
hreint og ódauðlegt. Yér heiðrum hinn góða anda, hið góða ríki, 
hið góða lögmál, alt sem er gott. Legg þú eyra við minni lofgjörð 
og heyr. Hinir vitru (guðirnir) hafa skapað alt. Yondar kenn- 
ingar skulu ekki aftur eyðileggja heiminn.” 

Þannig báðust Aryanar fyrir, fyrir einum 4—5000 árum. En 
nú skal ég koma með dálítið úr Kordah Avesta: 

“í nafni Guðs, gjafaians, sem fyrirgefur (syndir), sem er ríkur 
að kærleika; lof og dýrð sé nafni þínu, Ormazd, þú Guð með nafn- 



inn: ‘þú sem varst og ert og verður.’ Þú hinn himneski meðal 
hinna himnesku. Af öllum rnætti þakka’ég þór, þú hin mikla vera, 
sem skapar og eyðileggur og fyrir eigin ákvörðun tímans, styrksins 

og spekinnar ert hærri en hinir sex Amshaspands (ljósfurtar). 

Alt hið góða meðtek ég að þinu boði, 6 , Guð! og hugsa, tala og 
framkvæmi það. Ég trúi á hið hreina lögmál; með góðum verkum 
leita ég íyrirgefningar allra synda. Ég geng inn á hinn góða veg 
til sælunnar bústaða. Ógnanir og skelfingar vítis veri mér fjarri. 

Lof sé stjórnaranum, drottni, sem launar þeim, sem vinna góðu 
verkin, eftir vilja drottins sjálfs, honum sem að lokum hreinsar hina 
hlýðnu, hreinsar jafnvel að lokurn þá hina óguðlegu í víti. Lofaður 
sé skapai'inn Ormazd, liinn alvitri, máttugi, sem er ríkur í mætti 
sínum. Lof sé hinum 7 Amshaspands; lof sé Ized Bahram, hinum 
sigursæla eyðileggjara óvinan-na.” 

Þá er enn lofsöngur til Mithra, frelsara þeirr Parsanna: 

“Þú Mithra, sem með þínum löngu örmum grípur yflr alt með 
Mithra styrk. Það sem er í Anstur-Indlandi, grípur hann, það, seip 
er í Vesturlöndum slær hann og það, sem er á sléttum Rauha og 
það sem er á endimörkum jarðar. Eg hugsa í hjarta mínu : enginn 
maður með hundraðföldum styrkleika hugsar svo mikið illt, sem 
Mithra með himneskum styrkleika hugsar gott. Enginn maður 
með hundraðföldum styrkleiká hugsar svo mikið illt, sem Mithra með 
himneskum styrkleika hugsar gott, enginn maður með hundrað- 
földum styrkleika gjörir svo mikið illt sem Mithra með himneskum 

styrkleika gjörir gott.Sterklega gengur Mithra fram, máttug- 

ur í stjórn gengur hann fram.” 

Þá er hér lítið sýnishorn af iðrunarsálmi: 

“Ég iðrast allra synda, allra vondra hugsana, orða og verka, 
scm ég hefi hugsað um í heimi þessum, líkamlegra, andlcgra, jarð- 
neskra, hinmskra. Ég iði-ast þeirra allra í nærveru yðar, þér trú- 

aðir. Ó ! drottinn ! Fyrirgef mér með hinum þrem orðum. 

Ég framber fyi'ir yður, sem eruð Amshaspand, fórnir og lofgjörðir 
með hjartanu, með líkamanum, með mínum eigin lífskröftum, með 

likama og sál.Ég lofa hreinleikann sjálfan, ég hrindi frá mér 

djöflunum, ég er þakklátur skaparanum Ormazd fyrir alt liið góða, 
ég gjöri mig ánægðann þrátt fyrir mótstöðuna og ranglætið, seiy 
kemur frá Gana-Mainyo og geng að því í von um upprisuna.” Svo 
kemur upptalning allra þeirra synda sem hann iðrast, syndanna við 
föður, móður, bróður, systur, vini, ættingja, yfirmenn, undirmenn, 
nágranna, samborgara. Svo lætur hann í Ijósi viðbjóð sinn 
Við öllu hinu illa, hræsni, fláræði, svikum, hefndargirni, hrekkjum, 








— 182 — 


ósiðsemi allri, óráðvcndni allri, og lýknr mcð|þessu : “Ég er sam- 
rýmdur öllu hinu góða, ég hata alt hið illa. Fyrir hið góða er ég 
þakklátui', ójöfnuð sætti ég mig við. Ég sætti mig við og gjöri mig 
ánægðan með hegninguna við brúna (Chinevat, sem allir verða að 
fara yflr .um til himnaríkis), við skuldbindingar og kvalir og typt 
anir hinna máttugu í lögmálinu, við hegningu hinna þriggja nátta,” 
(syndararnir áttu í þrjár nætur að hreinsast í víti). 

Þetta er nú ofurlítið sýnishorn af Zend-Avesta, af því hvernig 
menn hugsuðu og trúðu og báðust iyrir 1000—2000 árum fyrir 
Krist. Vér getum séð það á þessu, að það hafa verið fleiri en Gyð- 
ingar einir, sem liafa haft einhverja hugmynd um synd og endur- 
gjald, um hið góða og illa, um skaparann og annað líf. það dugir 
ekki lengur að berja það fram, að þeir hafl verið þeir einu, sem 
höfðu hugmyndir um þetta, því að þessir menn, sem þannig töluðu 
og hugsuðu, þeir voru uppi fyrir daga Gyðingaþjóðar og þeim ó- 
skildir. Bækur þessar hafa verið skrifaðar löngu á undan ritning- 
unni, og enginn getur neitað því, að hér komi fram skínandi fagrar 
og háleitar hugmyndir. 

Það kann sumum að þykja ég færist fullmikið í fang, er cg fer 
að bera saman liina gömlu Ásatrú forfeðra voi’ra við þessa trú hinna 
eldgömlu Parsa, en það kemur þá af því að menn hafa þekt svo lít- 
ið til þjóðanna gömlu austur þar og sambands vors við þær. Þetta 
eru frændur vorir, ein grein af hinni miklu þjóð, er getið heflr af 
sér flestar Norðurálfuþjóðir ásamt Indum og Parsum. Oss þarf því 
ekki að furða á því, þótt margt sé líkt með skyldum, þó að yngri 
bróðirinn hafl eitt eður annað sameiginlegt við hinn eldri. 

Hvað goðafræðina snertir, þá sjáum vér, að hvorutveggja trúin 
hefir sín góðu og vondu öfl, er eiga í stríði hvert við annað. Þann- 
ig eiga Ásar~einlægt í stríði við tröll og óvætti. Hrímþussarn’r og 
alt þcirra kyn^eru aiokkurskonar djöflar. Loki er Ahriman og af- 
kvæmi hans Fenrisúlfur, Miðgarðsormur og Ilel, eru andstæðingar 
guða og manna. Jafnan var Þór í Austurvegsferðum að berja á 
tröllum og hrímþussum. Það var loka iið rétt eins og Daevas lijá 
Parsum var lið Alirimans. Það var ijósið sem barðíst við myrkrið 
hjá báðum, hið góða við hið illa. Bak við bæði trúarbrögðin liggur 
hugmyndin um æðri ósýnilegri guð, Alföður hjá Norðmönnum en 
Zerana-Akerana hjá Zóroaster. Hann ei það sem Zóróaster lætur 
skapa þá Ormazd og Ahriman, er guð sá eilífur og ótakmarkaður. 
Hjá báðum trúarbrögðunum er hið illa bundið og í fjötrum um tíma, 
guðirnir norrænu binda Loka og Fenrisúlf svo þeir rakna ekki fyr 
en í Kagnarökri. Eins er um Abriman og djöfla hans, þeim er steift 



183 — 


niður í afgTynnið Duzahk og verða, að sitja þar 1 3000 ár þangað 
til þeir grafa sér göng í gegnum jörðina, ríkja þar um tima eins og 
Einherjar í Valhöll, en’ loks slær öllu saman í óttalegt stríð. Hið 
illa og góða getur ekki samþýðst. Orustan verður voðaleg hjá báð- 
um, allir lrraftar eru leiddir fram illir og góðir. Norðmenn láta 
jötna alla koma fram á völlinn Vigi'ið, Hrym með Ilrímþussum sín- 
um, Loka með öllum Heljarsinnum, Surt með Múspellssonum; en á 
móti koma Óðinn ásamt goðunum og öllum Einherjum; þar er bar- 
ist svo að hver vegur annan og loks brennur upp heimur allur í 
feykilegum loga. Eins er það hjá Zóroaster, að þar stoypist hala- 
stjarna ein úi' iiði Ahrimaus ofan á jörðina og kveikir í henni svo 
hún verður öll í einu báli og rennur sem málmur bræddur. Hin 
æðsta dygð hjá báðum er hreysti í hernaði, er það meira skoðað sem 
siðferðislegt stríð hjá Zóroaster, stríð við hið illa, en hjá Norðmönn- 
um er það meira líkamlegt stríð og líkamleg hreysti, scm mest er 
lögð áhersla á. En þó ber þess að gæta, að hinir illu óvættir, tröll 
og hrímþussar, sem Þór er látinn berja á, eru hin vondu öfl, er spilla 
heiminum, ikiædd í myndir hrímþussa og trölla. 

Þá kemur ný jörð og nýr himin hjá báðum eftir bruna heimsins, 
byggist sá heimur nýjum mönnum er lifa munu eilíflega. Báðir 
trúflokkarnir halda fram öðru lífi, launum vondra og góðra. Djöfl- 
ar og vondir menn eru hjá Zóroaster látnir fara í afgrynnið Duzak, 
en hjá Norðmönnum til Nástrandar. Edda segir svo : A Násti’önd- 
um er mikill salr ok illr ok horfa í norðr dyr, hann er ok ofinn 
ormahryggjum, vita ormahöfud inn í húsit ok blása eitri, svá at 
eptir salnum renna eitrár, ok vaða þær ár eiðrofar ok morðvargar. 

Sal veit ek standa 
sólu fjarri 
Náströndu á 
norðr horfa dyrr. 

Falla eitrdropar 
inn af ijóra 
sá er undinn sair 
ormahryggjum. 

Skulu þar vaða 
þunga strauma 
menn meinsvara 
ok morðvargar. 

En í Ilvergelmi er verst: 



— 184 


Þar kvelr Níðhöggr 
nái framgengna. 

En lijá Zóroaster fellur eldflóðið, er jörðin brenuur, ofan í af- 
grynnið Duzahk, heimkynni Ahrimans, og skolar með sér syndur- 
um öllum, verða þeir að vaða þessa logandi elfu í þrjá daga og þrjár 
nætur. Þá eru þeir lausir. En eftir er þá Ahriman og djöflar hans 
og iosna þeir ekki fyr en seinna. 

Margt er annað líkt en þetta. Óðinn er sama hjá Norðmönn- 
um sem Ahriman hjá Zóroaster, báðir skapa himin og jörð og menn; 
báðir eru foringjar hinna góðu vætta móti hinum illu vættum. Loki 
er það sama hjá Norðmönnum sem Ahriman hjá Zóroaster. Ams- 
haspands hjá Zóroaster, fylgiiiðar Ormazd eru Æsir hjá Norðmönn- 
um, en Hrímþussar og jötnar eru Daevas eða djöflar hjá Zóroaster 
Baldur, er spámaðurinn Sosiosch, er Ormazd sendir tyrir heimsenctir 
til að snúa mönnum til réttrar trúar. Þá er brúin Bifröst, regn- 
boginn. Brú þá trúðu Norðmenn að hinir dánu þyrftu að fara til 
annars heims, og eins var það um brúna Chinevat hjá Zóroaster, 
hún náði af fjallinu Albordj til himins og urðu allir dánir menn þá 
brú að ganga til himnaríkis. 

Þá er frumnautið eða uxinn Adudab hjá Zóroaster hið sama 
sem Ýmir í Eddu. í Eddu segir að þegar Ymir svaf, þá fékk hann 
sveita, óx þá undir vinstri hönd honuna maður og kona. En hjá 
Zóroaster stendur, að eftir að frumnautið dó af völdum Ahrims, þá 
spratt hinn fyrsti maður, Kaiomarts, fram af hægra herðarblaði 
nautsins en af vinstra herðarblaðinu spratt Goshurun. Ennfremur 
spratt alt dýraríkið fram af líkama mansins. Þá er það og líkt er 
Kaiomarts, hinn fyrsti maður hjá Zóroaster er bæði karl og kona, 
og það hjá Norðmönnum, að þá er Ýmir svaf, þá gat einn fótur hans 
son við öðrum. Þá er og sköpun mannanna eigi ólík. Þar Edda 
segir, að þeir bræður Börssvnir gengu með sjáfarströndu og fundu 
tré tvö og tóku upp trén og sköpuðu af menn. En Zóroaster segir 
að Ahriman hafi drepið Kaiomarts, og óx þá tré upp af líkama hans 
og fæddu tíu pör karla og kvenna; voru hinir fyrstu menn nefndir 
Meshia og Meshiane, en Edda nefnir þá Ask og Emblu. Þá er sjálft 
nafnið himin, eins og mörg önnur nöfn vor, þar að austan; ætla mál- 
fræðingar að himinn sé komið af Himaleya; svo nefnast hin himin- 
gnæfandi fjöll norður af Bengalsléttum, norðan við Ganges dalinn. 

Af Ýmir jötni sköpuðu Börs synir Óðinn, Vili og Ve, heim all- 
an. Edda segir að þeir hafi flutt hann í mitt Ginnungagap og 
gjörðu af honum jörðina, af blóði hans sæinn og vötnin; jörðin var 
gjör aí holdinu, björgin af beinunum, grjót og urðir af tönnum og 



—185 — 


jöxlum og aí þeim beinum er brotin voru,[af blóðinu sjóinn, af höfði 
himin og af heila skýin. En aftur lætur Zóroaster alt fiæ til allra 
lifandi skepna vera niðurlagt í frumnautinu Adudab. 

Þá er og hyldýpið eða afgrynnið Duzahk, þar sem illir andar 
og vættir áttu að geymast, mjög svipað ginnungagapi í Eddu. I 
ginnungagapi áttu hrímþussarnir að halda til eins og Ahriman og 
djöflarnir í Duzahk, því Edda segir að ein rót asksins Yggdrasils sé 
með Asum, önnur með lirímþussum, þar sem forðum var ginn- 
ungagap. 

Það er ekki ætlan min með þessu að bera það fram, að Norð- 
menn eigi ekkert í hinni norrænu goðafræði, að þeir hafl rænt eða 
stolið hugmyndum hennar frá Zóroaster, heldur hitt, að sýna fram 
á frændsemi flokkanna, skyldleika hugmyndanna. Það heflr ný- 
lega verið borið fram af Norðmanni nokkrum, dr. Bugge, að Edda 
væri a-llri stolið flr biblíunni og frá gömlum kyrkjufeðrum. En í stað 
þess mætti miklu fremur segja að norrænu þjóðirnar hefðu borið með 
sér austan að leifar hinnar fornu trúar móðurþjóðarinnar, sem þær 
eru af sprottnar, hafl svo hugmyndir þessar lagast og ummyndast 
eftir atburðum, háttum, hnattstöðu og ýmsum atvikum, er áhrif hafa 
haft á þjóðina, tekið inn í sig nýjar hugmyndir, en einlægt geymst 
mann fram af manni, öld eftir öld, þangað til þeir Snorri og Sæm- 
undur, eða hver það hefir nú verið, liafa dregið það af hugmyndum 
þessum saman í heild, er þeir hafa yfir komist og fært í letur. Væri 
vel að einn eður annar hinna yngri menntamanna íslands rannsak- 
aði þetta til hlítar. Málið er sannarlega þess vert að því sé gaumur 
gefinn, þegar eins er farið að með fornfræði vora og dr. Bugge gjör- 
ir. — En hins vegar má sýna það, að Gyðingar hafa sótt all-mikið 
til Zóroasters. Margar persneskar hugmyndir hafa við herleiðing- 
una komist inn hji Gyðingum og þaðan haf'a þær komist inn í 
kristnu trflna, og höfum vér í fleiri aldir drukkið af sarna brunni og 
hinir gömlu Parsar, þótt oss hefði síst komið það til hugar. Þegar 
ég tala um Eddu og neita því að hfln sé fengin að láni hjá gömlum 
biblíusögum, kyrkjufeðrum eða munkum, þi tek ég undan formála 
hennar, sem virðist Iiggja í augum uppi, að só munkaþvættingur, er 
með svipuðum stýl og sumar biskupasögurnar; talar um veldi Tyrkja 
í Asíu, sem ekki var fyr en milli 13 og 1400 eftir Krist o. s. frv. 

Ef vér förum að skoða það hvað af hugmyndum þessum hafl 
slæðst inn í Gyðingatrflna, þi verðum vér að taka oss stöðu um 
herleiðinguna, frá því að Nebuchadnesar fyrst flutti Gyðinga austur, 
um árið 597 fyrir Krist, og þangað til Cyrus gaf þeim heimfararleyfi 
unf 530. Þá ríktu þessi aryansku tröarbrögð hjá Persum, þjóð 



— 186 — 


þeirri, sem G-yðingar voru fluttir til, sem herteknir menn. Þeir 
liafa séð þessi trúarhrögð allsstaðar í kringum sig, húsbændur þeirra 
og herrar hafa haft þau daglega um hönd, þau voru ekki svo fjarska 
ólík hinni fyrri trú G-yðinga. Báðir trúa á andlega ósýnilega guði, 
er áttu að stjórna heiminum og höfðu skapað hann. Það sem Gyð- 
inga hrylti mest við, var það, er nágrannaþjóðir þeirra dýrkuðu 
guði undir einni eður annari mynd, mannsmynd, nautsmynd eða 
eitthvað þessháttar, en það sáu þeir ekki hjí Persum. Llósguðinn 
Ormazd var ósýnilegur, svo var og hinn persneski djöfull Ahriman. 
Þegar nú Gyðingar komu þangað og sáu og heyrðu þetta fyrir sér, 
þetta stríð milli hins illa og góða, milli hinna vondu rnakta og hinna 
góðu, þá hefir smátt og smátt farið að koma upp hjá þeim hugmynd- 
in um þetta voðalega vald, þennan voðalega myrkranna engil, 
Ahriman. Sú eina bók sem f'yrir herleiðinguna (fyrir 600) er skrif- 
uð og taiar um Satan, talar um hann sem engil guðs,. guði undir- 
gefinn og hlýðinn. Iíann kemur með börnum guðs til að ganga fram 
f'yrir drottinn; (sji Job. 2. k.) Job lætur guð tala til satans eins og 
annars ráðanauts. Drottinn segir til satans: “Enn þá er hann, 
nefl. Job, staðfastur í sinni guðrækni, þó þú hafir egnt mig móti 
honum.” Og svo í 6. v. sagði drottinn tii satans : “Sjá þú! hann 
sé í þinni hendi; en spara hans iíf'.” Og engillinn, satan, hlýðir 
drottni. Hann freistar Jobs á ailar lundir, hann sviftir hann eign- 
um öllum og ástvinum, konu, börnum og heilsu, en tekur ekki hans 
líf. Þetta er nú ekki sórlega líkt hinni seinni hugmynd um djöfui- 
inn, þegar hann var orðinn alvaldur yflr jarðríkinu, þegar hann bauð 
Kristi öll ríki veraldarinnar og þeirra dýrð; það er ekki líkt þeim 
djöfli, sem postularnir segja frá að hafl háð stríð á móti guði almátt- 
ugum; ekki mjög líkt hugmynd þeirri er gjörir djöfulinn almáttug- 
an, eða því sem næst, og sjálfsagt alvitran, allsstaðar n&lægan og 
eilífan. Nei! Gyðingar þektu ekki þennan djöful eða þessa voidugu 
veru, sem stríddi á móti sjálfum guði, fyrri en þeir f'ræddust um 
hana hjá Persum. Þeir þektu ekkert til þessa óttalega ófriðar milli 
satans og guðs. Þeir þektu ekkert til þess að satan ríkti á jörðunni 
fyr en þcir heyrðu það af Persum, að þessi myrlcranna fursti, Ahri- 
man, liefði f'yrst verið bundinn í 3000 ár og svo hefði hann graflð 
sig í gegnum jörðina og ríkt svo á henni ásamt ijósguðnum, í þrjú 
þúsund ár. þau verk, sem seinni tíma Gðingar tileinkuðu djöflin- 
um, þau tileinkuð Gyðingar hinir fyrri, fyrir herleiðinguna, Je- 
hóva. Það er Jehóva, eða réttara Jahve, sem forherðir hjarta Fara- 
ós. Ilann sendir engla sína niður á jörðu til að hegna rnönnum. 
Það er engill drottins, sem stendur frarnmi fyrir Bíleam. Það er Je- 



— 187 — 


hóva, sem rekur hina fyrstu menn úr aldingarðinum Eden, það er 
Jehóva, sem tortímir öilu mannkyninu í syndaflóðinu, það er Je- 
hóva, sem læcur rigna eldi og brennisteini yfir Sódóma og Gómorra, 
það er Jehóva, sem lætur allar plágurnar koma yflr Egyptaland, 
það er Jehóva, sem deyðir margar þúsundir manna, er þeir vildu 
ekki hlýða öllum kreddum þeirra Móses og Aron. I 2. Sam.b., 24> 
er drottinn sjilfur látinn koma Davíð til að telja fólkið. Er bók 
sú rituð f'yrir herleiðinguna; en í Kron. 21, 1. er talað um sama at- 
burð og þar er satan látinn koma Davíð til þess, en sú bók er skrif- 
uð eftir herleiðinguna. I Paradísarsögunni er ekki talað um neinn 
djöful. Það er höggormur en ekki djöfuil, sem ginnir Evu. Hug- 
myndirnar um djöfulinn, sem höfðingja, er stríði íi móti guði, kem- 
fyrst fram hj i hinum yngri höfundum eftir herleiðinguna, þeirhöfðu 
fengið þessar hugmyndir hji Persum, þeir höfðu heyrt þar um liið 
voðalega stríð milli þessara tveggja guða, ijósguðsins Ormazd og 
myrkraguðsins Ahriman. í Tobíasarbók er djöfullinn aflra mesti 
garpur. í nýja testamentinu er hann kallaður flugnahöfðingi Belse- 
bub, eða hinn óhreini guð Belsebub. Hjá Persum sj um vér að 
Ahriman í fyrsta skifti sem hann ræðst á himnaríki verður hræddur 
er hann sér að herskarar sínir geta ekki fylgt sér, hann verður því 
hræddur og treystist ekki að stríða einn við himna guðinn og alt 
hans lið, hann hendist því ofan á jarðríki og smýgur inn að miðbiki 
jarðar, síðan fer hann í hvað eina á jörðu lifandi og líflaust og spill- 
ir því. Þetta er svo greinileg fyririnynd, sem nokkuð getur verið, 
á því, er nýja testamentið lætur hann fara í einn manninn á eftir 
öðrum og gjöra þ i djöfulóða. Hj i Persam er það Ahriman sem 
freistaði hinna fyrstu manna, Mesnia og Meshiane. Hann narraði 
þau til að drekka geitarmjólk, og svo fékk hann þau til að eta af 
tré einu, og við það mistu þau hundrað hluti af sakleysi sínu en 
einn hluti sakleysfeþeirra varð eftir. Eins er því variðjneð þenn- 
an seinni tíma djöful Gyðinga. Þeir Iáta hann koma fram alveg 
eins og Ahriman til þess að spilla sköpunarverkinu, þeir kenna hon- 
um að syndin og dauðinn sé kominn í heiminn. Sjá þetta gamla eft- 
jt’ postulann: Eins og syndin er fyrir einn mann komin í heiminn 
eins er líka dauðinn koininn fyrir syndina því allir hafa syndgað. 
Eins og Ahriman var bundinn og hneptur í afgrynnið Duzahk í 
fleiri þúsund ár, eins og hann stríddi móti Ijósguðnum Ormazd en 
var steyft niður af himni, alveg eins átti djöfullinn að hafa það, 
honutn var steyft niður til helvíts eins og við munum allir. \ Þar 
var hann bundinn og átti aðjgeymast 'dómsins. ^Veldý hans^var 
hnekkt um stund alveg ejns og Ahrimans, en svo kemst hann aftur 



— 188 — 


upp á jörðina eins og Ahriman, gengur þar ijósum logum og forfær- 
ir konur og karla. Þegar menn kynnast þessari persnesku sögu, 
sem er eldri en biblían, þá ætti enginn heilvita maður að geta verið 
í nokkrum efa lengur, hvaðan þetta sé komið til Gyðinga, því ef að 
Gyðingar og kristnin öll heíir ekki fengið þetta frá Persum, þá 
hijóta Persar að hafa fengið það hjá þeim. En hvernig á maður, 
sem lifir 1000 árum fyrir Krist, að geta fengið hugmyndir að láni 
hjá mönnum, sem lifa 1000 árum seinna ? Kannske orþodoxian 
geti sagt oss það, sagt oss, hvernig vér eigum að fá hugmyndir hjá 
mönnum, sem lifa árið 2893. Upprunalega var mannkynið saklaust 
og fullkomið hjá Zóroaster, og svo var það einnig hjá Gyðingum. 
Það voru ekki Gyðingar einir, heldur þessir gömlu Parsar einnig, 
sem trúðu á ósýnilegan andlegan guð. Zerana-Aherane, sem skóp 
Ormazd og Ahriman var sannarlega andlegur, eilifur guð, fullt eins 
hreinn og heilagur og hugmyndir þær, er Gyðingar gjörðu sér um 
skaparann. Þá eru Messiasar hugmyndir Gyðinga og Persa haria 
líkar. Gyðingar þráðu þann sendiboða guðs, mikinn spámann og 
konung, er kæmi og gjörðist foringi þeirra og frelsaði þá fyrst frá á- 
nauðaroki hinna austurlenzku þjóða og seinna frá kúgun Kómverja. 
Þeir vonuðust eftir að þessi konungur, sem þeir hugsuðu sér verald- 
legan, mundi leggja allar þjóðir undir fætur þeirra, gera þá sjílfa að 
höfðingjum jarðar, — en alt að einu vonuðust Parsar eftir freisara 
sínum, Sosiosh. Hann átti að koma tii þeirra áður dómsdagur kæmi 
hann átti að boða þeim hina sönnu trú, hann átti að frelsa þá frá 
yfirráðum hins illa. Um þennan Sosiosh höfðu þeir spádóma mikla 
og að honum, en ekki Kristi Gyðinga, hafa vitringarnir frá austur- 
löndum verið að leita, er þeir komu að vöggu Krists, að minnsta 
kosti benda allar líkur á það. 

Þá eru hugmyndirnar urn dóminn og hinn æðsta. dag æði líkar. 
Nýjatestamentið segir, að dómsdagur komi sem þjófur á nóttu, eng- 
inn veit hvenær, þá muni himnarnir með miklutn gný forganga, og 
þá muni Kristur koma og dæma iifendur og dauða; suma lætur hann 
fara í ríki himnanna, en suma í vfti. Þetta er æði líkt hjá Zóroaster. 
Þegar stjarnan steypist af himni of'an á jörðina, þá verður gnýr mik- 
ill ; alt fer í logandi bál og heimur allur forgengur, rétt eins og hjá 
Norðmönnum er ragnarrökkri var lokið. Eftir þennan bruna jarð- 
arinnar hjá Zóroaster, kemur Ormazd fram og dæmir alla menn og 
lætur þá fá laun góðverka sinna, en hegning illverka. Þessar kenn- 
ingar um dóminn og annað líf, höfðu Persar áður en Gyðingar voru 
fluttir í herleiðinguna. Margar miljónir manna trúðu þá á annað 
líf og trú þessi var útbreidd um mikinn hluta Austurálfu. 



— 189 — 

Þannig má rekja grundvallarstólpa hinnar rétttrúuðu kyrkju 
kristinna manna, syndafallið, víti og djöful upp til hinna gömlu 
Persa, upp til Zóroasters. Þaðan hafa Gyðingar fengið það, og frá 
þeim hefir það komið niður til vor. Krhtnin hefir hreitt faðminn 
móti þessum kenningum, sem ástmey breiðir faðminn móti elskhuga 
sínum. Enda var það ofur eðlilegt, að þegar samgöngur fóru að 
aukast meðal þjóðanna, þ4 haii einnig hugsanir þeirra blandast 
saman. 

í æðum vorum rennur þetta aryanska blóð og með blóðinu, með 
skildleikanum höfum vór fengið nokkuð af hugmyndum fornþjóð- 
arinnar að eríðum, þar sem Gyðingar hafa fengið þær af samveru 
sinni við Persa. 

En hvaða áhrif hefir þetta á hugmyndalíf vort ? Þau geta ver- 
ið töluverðar. Öll sú hin gamla bygging raskast. Gyðingar verða 
ekki þeir fyrstu menn, er skráðu um uppruna heimsins, um guð og 
sköpunina, um dóm og syndafall. Aðrar þjóðir, þeim óskildar höfðu 
þessar hugmyndir löngu fyrri, löngu fyrir daga þeirra sem þjóð. 
Mörg hundruð árum áður en Gyðingar fóru að skrifa bækur sínar, 
finnum vér þessir sömu hugmyndir, sem þar koma fram. Þær geta 
því ekki verið upphaflegar hjá Gyðingum, þegar þær voru til löngu 
fyrir daga þeirra. Þeir hafa fenkið meira eða minna af þeim að 
láni. Hin gamla liugmynd, að mannkynið væri alt af Nóa komið, 
hún fellur afveg um koll þegar menn sjá það, að hinar norrænu 
þjóðir t. d. geta rekið ætt sína til þjóðar einnar, hinnar forn-ary- 
önsku þjóðar, til þjóðar, sem ekki á hið minsta skylt við ættmenn 
Nóa, en var til, átti meira að segja bókasðfn um og fyrir daga 
Abrahams, ættföður Gyðinga, því bókasafnið í Agame í Kaldeu var 
stofnað um eða fyrir 2000 árum fyrir Krist. 

Hinir norrænu forfeður vorir hafa því hvorki snýkt eða hnupl- 
að trúarhugmyndum sínum frá munkum og klerkum, heldur hafa 
þeir haft það sem heiðarlegan arf austan að, eldgamlan, er heflr lag- 
ast og sniðist eftir háttum og ásigkomulagi timanna og landspláss- 
anna. Þessa hefir alt til þessa ekki verið gætt, en í staðinn hefir 
verið otað að mönnum, hebreskum hugmyndum, hebreskum sögum 
og því slegið föstu, að þetta væru forfeður vorir, menn sem ekki eru 
oss skyldari en hesturinn 'hvalflskinum, menn sem hafa tungumál 
svo ólík hinum aryönsku tungumálum, að engum heilvita manni 
getur kofcið til hugar að rekja ætt íslenzku t. d., til hinna hebresku 
eða semitisku tungumála. En tími sá er nú kominn, að menn eru 
farnir að gefa þessu meiri gaum, menn eru farnir að grafa hinar 
gömlu bókhlöður upp úr rústum eldgamalla borga, menn eru farnir 



— 190 — 


að lesa letur og mál fornþjóða, sem menn naumast dreymdi um áð- 
ur, menn eru farnir að sjá hvernig trúarhugmyndimar fyrst hafa 
verið í bernsku hjá þjóðunum, síðan hafa þær þroskast smátt og 
smátt, hafa fætt af sér ný trúarhröð, eins og ein þjóðin heflr úthreiðst 
og fætt af sér nýja þjóð í nýju landi. Þessar trúarhugmyndir hafa 
fluttst frá kyni til kyns, frá einni kynslóð til annarar, mæðurnar 
vagga hörnum sínum kveðandi við þau trúar og helgiljóð, miklir 
menn þjóðanna glæða hugmyndir samtíðarmanna sinna um hinn 
stjórnandi alheimsföður, um annað líf og tilveruna eftir dauðann. 
Einn nefnir guð Johóva, annar Brahma, þriðji Zerama-Akerane, 
fjórdi Alföður eða Seif. Nöfnin eru ólík en veran er hin sama, og 
þráin, sem lýsir sér lengst fram í fornöld hjá þessum gömlu þjóðum, 
að finna þennan guð, að tigna hann og tilbiðja, hún hefir einlægt 
verið hjá mannkyninu frá því það fyrst fór að gjöra greinarmun 
góðs og ills. Nafnið gjörir ekkert til, hugmyndin hefir einlægt ver- 
ið til. Hún hreytist og lagast eftir þjóðunum sjálfum og ástandi 
þeirra. Hún kvíslast eins og áin, sem rennur í sjóinn eða iækurinn 
sem kemur ofan úr fjallshlíðinni og breiðir sig út um engið í daln- 
um og færir því frjófgandi og nærandi afl. Eins kvíslast þessar 
hugmyndir og breiða kvíslar sínar út yflr mannkynið og færa því 
hinn lífgandi kraft trúarinnar, svo að blómin geti sprottið og fræin 
geti þroskast. Það getur verið sitt nafnið á hverri kvíslinni, en alt 
fyrir það færa þær allar með sér lífgandi afl. Og ef vér förum að 
rekja uppruna þessara hugmynda, þá er því varið eins og með læk- 
ina og árnar, þær spretta sjaldnast upp í einni lind, heldur liggja til 
þeirra margar iindir, ein annari smærri. I efstu upptökum lind- 
anna síga að eins saman fáeinir dropar, en einlægt verða droparnir 
fleiri og fleiri, einlægt verða lindirnar sterkari og sterkari, þangað 
til lækurinn bríst fram beljandi og fossandi, kveðandi sigurijóð yfir 
torfærum og örðugleikum; hann gerir sér farveg um klungur og 
kletta ; honum er um það að gjöra að komast áfram; hann þarf að 
frjófga akurlendið í dalnum. Þannig er trúin og trúarhugmyndirn- 
ar í heiminum; þær byija smátt, efst uppi í fornöld, ein seitlan bæt- 
ist við aðra, þær renna saman í fossandi læki og straumþungar ár ; 
þær kvíslast aftur og aftur, sumstaðar ryðja þær björgum um koll, 
en með sér færa þær hið lífgandi afl er huggar í raununum og lætur 
menn vonaifulla horfa fram í ókominn tíma, yfir til lanösins ókunna 
er vér allir stefnum að. » 



— 191 — 


I landssýn. 

Eftir 

Þokstein Erlingsson. 


Nei, þér tekst aldrei að gera mér geig 
þó grúíirðu á ströndum og vogum; 
ég sé á þér, þoka, að þú situr nú feig 
því að sól fer að austan með logum; 
og þá lyfta fjöllin mín bládimmri brún, 
sem biða hér voldug og fögur ; 
og dalirnir opnast með engjar og tún, 
og íslenzkar fornkappa sögur. 

0g þar áttu, fóstra, þinn framtíðar her: 
þinn frjálslynda unglinga skara, 
sem berst undir merkjunum vaskar en vér 
og vogar þar djarfara að fara. 

Ef okkur ei veitist að vinna það neitt, 
er vert sé með öldum ad geymast, 
þá getum vér liddurnar leitast við eitt: 
að láta ekki nöfn þeirra gleymast. 


Þó þokan sé meinleg og hríðin sé hörð 
er hérna þó gaman að vinna 
með hverjum sem elskar þig íslenzka jörð 
og arfarétt barnanna þinna. 

Að geymt yrði hjarta þíns heitasta blóð 
og heið væri göfuga bráin — 
til þess orti Jónas sín þjóðfrægu ijóð, 
til þess er Jón Arason dáinn. 

Eftir “Bjark.a,” 



— 192 — 


Bréfaskrína. 


Vinur í Vestri Ég sendi hr.sem þú minnist á 

í bréflnutil mín, nokkur blöð af Dagsbrún til sýnis. Eftir nckkra 
daga fékk ég svo frá honum aulalegt skammabréf; segist hann fyr- 
bjóða mér að “skrifa framvegis utan á Dagsbrún til sín”; segistekk. 
ert vilja hafa með “svoddan” guðleysisrit. Ilann segist reyndar 
aldrei hafa lesið eitt einasta orð í blaðinu eða heyrt neitt úr því, en 
vita samt að það sé “guðleysis blað”. Blessaður sauðurinn! Ilann 
á marga sína lika í Israel. . 


Kaupandi í Mixneota :— Þökk fyrir velvildar-bréf þitt síðasta. 
Eg mun gefa ritstjóranum bendingar þínar, og efast ég ekki um, að 
hann taki þær til greina að svo miklu leyti, sem hægt er, En mundu 
það, vinur, að það er erfltt að gera svo öllum líki, — fyrir ritstjóra 
að minnsta kosti. 


N. N. í Dakota:— “Age of Reason” er mikilstil of löng bók, 
til þess að hægt sé að gefa hana út í Dagsbrún. Og það væri ekki 
réttlátt gagnvart höfundinum, né heldur kæmi það að tilætluðum 
notum, að taka að eins kafla og kafiía hér og þar úr bókinni til 
birtingar. 

En víst væri það gagnlegt og skemtilegt, ef hægt væri að koma 
annari eins snildar bók út á íslenzku. 

M. Petursson. 


Þeir sem skulda oss fyrir Dagsbrú eru beðnir að gera svo vel 
og draga nú ekki lengur að borga. Sendið dollarinn í I)AG, en 
dragið það ekki til morguns. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Maqnús J. Skaptason. 

686 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : MagnúS Pétursson. 
709 Alexander Ave. — Box 3C5. 


Heimskringla Prtg. & Publ. Co. 




